
III. Winnipeg, Man. Nr. 9. 


RÆÐA. 

Eftir Mrs. J. E. Peterson* 


1. Jóh., 3, 2.: Elskulegir, nú þegar erum yér guðs börn, en það er 
enn ekki opinbert bvað vér verða munum. 

Á síðari helmingi aldar þeirrar, sem nú er að líða, heflr orðið 
mjög mikil breyting á skoðunum manna um uppruna og framtíð 
mannkynsins. Að vísu trúa sumir enn hinni gömlu sögu um synda- 
fióðið og gjörspilling mannanna, en varla eru það aðrir en hinir 
alira fáfróðustu 0 g hjátrúarfyistu. Hinir, sem upplýstari eru, hafa 
algerlega kastað þessari trú, en þess bet vel að gæta, að með þvi 
fellur grundvöllurinn, sem gamla byggingin, rétttrúnaðurinn, heflr 
verið reist á, og veldur það mönnum oftlega mikillar órósemi. En 
svo framarlega, sem neisti nókkur frá hinum guðdómlega loga sann- 
leikans hafl náð að brjótast inn í heila mannsins, þá væri það þýð- 
ingarlaust, að fara að ausa yflr hann öllu hinu vígða vatni heimsins. 
Það gæti ekki slökt hann, 0 g hvernig sem lderkar þruma úr prédik- 
unarstólum sínum, þá geta þeir ekki eytt honum, þessum neista, 
því að hann er áreiðanlega viss að kvevkja eid þann, sem loga mun 
bjartara og bjartara þangað til þjóðsögui' og hugmyndir frá bernsku- 
tímum þjóðanna, fela sig í myrkrinu og hylja sig í hjátrúarmekki 

*) Ræða þessi, eftir merkis og gáfukonuna Mrs. Peterson, ekkju 
Björns heitins Péturssonar, var flutt 1 unitarakyrkjunni í \Vinnipeg 22. 
Sept. þ. á., af séra M. J. Skaptasyni. 




— 130 — 

umliðinná tíma, en aðrar nýrri, fegurri og bjartari hugmyndir koma 
í þeirra stað. Þá hljóta gömlu kyrkjufélögin að taka sig upp og 
flytja á þennan nýja grundvöll, eða að öðrum kosti, að hrynja alger- 
lega um koll og verða minnisvarðar hjátrúar og vanþekkingar. Það 
er enginn efl á því, að kyrkjufélögin taka framförum með tímanum, 
en nú sem stendur er mest veinað yfir efanum í trúmálum, yfir því, 
að gamla barnatrúin sé að deyja út, yfir þessari vantrú, sem alt ætl- 
ar að gleypa. 

Nú skulum vér hugleiða þetta, sem efað er, og sjá hvað það er, 
sjá hverju menn eru að kasta, sjá hvað eftir verði til þess að byggja 
á sannari trú og fyllri framtíðarvonir. En til þess að skilja í því 
þurfum vér að líta aftur um 3. eða 4. hundrað ára tíma, og sjá á- 
stand heimsins eins og það var þá og hver stig þau hafa verið, sem 
leitt hafa til þess. 

Árið sem leið var mikið talað um Columbus og tímann á undan 
honum; en hvað var það þá, sem menn þektu á dögum Columbusar? 
Menn þektu nokkurnvegin suður og miðhlutann af Evrópu, nokk- 
urn hluta af vesturparti Asíu og af norðurhluta Afríku. Það var 
alt sem menn þektu af lieiminum. Menn höfðu einhverja óljósa 
hugmynd um ríki austur í álfu, en hvort það var land eða eyjar, vissu 
menn ekkert um. Menn héldu þá að jörðin væri flöt skífa og lægi 
sjór umhverfis hana. Þeir sem þá voru mentaðastir vissu ekki bet- 
ur og áttu oft marga harða rimmu út úr þessu. Þá var jörðin skoð- 
uð sem miðpunktur alheimsins. Einstöku skarpvitrir menn höfðu 
ætlað, að jörðin væri hnöttótt, en kyrkjan hótaði þeim báli og brandi. 
Þeir Luther og Calvin höfðu ekki hærri hugmynd um heiminn en 
þetta, og trú sú er þeir boðuðu,. var löguð eftir þessum heimi. 
Stjömu- og heimspekingurinn Copernicus var uppi á sama tíma, og 
var hann að reyna að koma viti fyrir menn og segja þeim, að það 
væri misskilningur, að jörðin væri miðpunktur heimsins. Hún væri 
ekki miðpunktur sólkerfisins, heldur gengi hún í kring um sólina. 
En þeir vildu ekki heyra það, og Luther kallaði Copernicus “stjörnu- 
fræðisbullara.” “Þessi asni,” sagði Luther, “ætlar að umhverfa allri 
stjömufræði, en ritningin segir oss, að Jósúa hafi boðið sólinni að 
standa kyrri.” Allir foringjar siðbótarinnar tóku í sama strenginn 
og lifðu svo og dóu, að þeir héldu að heimurinn væri ekki stærri en 
þetta. En svo sigldi Columbus yfir hafið og fann nýja álfu. Þá 
sigldi og Magellan suður um suðurodda Ameríku og yfir Kyrrahafið 
og svo í kring um hnöttinn, og fóru menn þá loks að trúa því, að 
jörðin væri hnöttótt. Þá kom Galilei með stjörnukíkir sinn og sann- 



— 131 — 


aði það, að í stað þess að vera miðpunktur sólkerfisins, væri jörðin 
einhver minsta jarðstjarnan, er gengi í kring um sólina, og það sem 
meira var, að sólkerfi okkar væri eitt af liinum ótölulega grúa 
sólnakería, er fylla rúmið eður geyminn. 

Allar þessar nýju hugmyndir vora byltingahugmyndir. Þær 
voru andstæðar kenningum kyrkjunnar og ritningarinnar og þess 
vegna mótmæltu menn þeim, sögðu það vera trúleysi, eyðileggjandi 
hina kristnu trú og sáluhjálparvon manna. Vér sjáum því, að ópið: 
“trúleysingi” og “guðníðingur” er ekki nýtt, og eins hitt, að mann- 
kynið var fyrir hundruðum ára farið að feta uppávið, upp þennan 
efasemdanna stiga. Þegar nær dregur tíma vorum, 3jáum vér, að 
jarðfræðin hefir gefið oss aðra opinberunina um þessa litlu 
stjörnu vora. Kyrkjan og ritningin hafði kent oss, að jörðin hefði 
sköpuð verið fyrir GOOO árum, og að þá hefðu allar lifandi verur, að 
manninum meðtöldum, verið skapaðar á einum 6 dögum. En jarð- 
fræðin segir oss og sannar, að þetta sé bull eitt. Það séu skáldlegar 
hugmyndir frá bernsku mannkynsins. Jarðfræðin sannar oss það, 
að millíónir ára hijóta að hafa liðið. síðan þessi litli imöttur vor fyrst 
hóf göngu sína um sói, með öðrum hnöttum sólkerfisins, að lífið var 
á jörðunni í ótölulegum myndum, í millíónatali, áður en maðurinn 
kom á hana. 

Þá var það gamla kenningin. að maðurinn í fyrstu hafi verið 
skapaður fullkominn, en þó svo, að hann féll og syndgaði og síðan 
hafi bölvun skaparans legið á honum. En hin nýrri vísindi segja, 
að í stað þess að vera skapaður fullkominn, hafi maðurinn allar 
þessar aldir verið hægt og hægt að feta sig upp á við frá villumönn- 
unum, sem bjuggu i liolum og hellrum og átu hver annan, alt til 
timburmannssonarins frá Nasareth, sem tilbað hinn himneska föður í 
ánda og sannleika, og dó með þá bæn á viirunum, að þessi faðir fyr- 
irgæfi þeim, sem kvöldu hann og deyddu. 

En hvernig vita vísindamennirnir alt þett ? kunna menn að 
spyrja. Þeir lesa það á klettunum, á steindum líkum dýra og manna 
í jörðu niðri; og vér vitum, að þessir steinar geta ekki logið. En 
saga sú, sem þeir segja oss, er öfug við söguna um aldingarðinn 
Eden, og sú hin gamla sagan, með hinn fullkomna mann, er nú orð- 
in að þjóðsögu. En einlægt heyrist ópið: “vantrú, vantrú!” úr 
öllum áttum frá hinum fáfróða lýð. 

Afleiðingin af uppgötvunum þessum hefir nú orðið sú, að heim- 
urinn er farinn að breyta skoðunum sínum um þessa hina gömlu, 
einu, fullkomnu opinberun guðs,—ritninguna. Svo framarlega sem 



— 132 — 


þetta væri satt, sem jarðfræðin og vísindin sögðu, þá gat ritningin 
ómögulega öll verið sönn, liún gat ekki verið fullkomin opinberun 
guðs. 0g nú eru þeii', sem sannleikans leita, alveg hættir að óttast 
ópið, að þeir séu vantrúarmenn og trúníðingar. Bæði innan vé- 
banda kyrkjunnar, sem utan, eru menn óhræddir farnir að látasann- 
færing sína í ijósi, og fyrst þá, þegar það er alment orðið, geta menn 
vcrið fullvissir um framhaldandi þroskun mannkynsins. 

En það er og annað, sem nú á seinni tímum lieflr hreyft hugi 
manna. En það er það, að menn eruTarnir að taka'eftir öðrum trú- 
brögðum eldri en kristni, og bera þau saman' við kristnina, og sjá 
menn þá, að hvergi í heiminum iiefir guð látið sig án vitnisburðar. 
0g þegar vér rekjum'uppruna og eðli þessara trúbragða, þá sjáum 
vér, að það er ekki i Gyðingalandi einu, heldur alstaðar í heiminum 
sem trúbrögðin hafa þroskast, eins og mannkynið; en alt þetta telja 
trúmennirnir trúarvillu og vantrú. En þetta lilaut að vera þannig 
ettir því sem mentunin óx. Og það sýnir e k k 3, að mennirnir söu 
að falla í vantrú, heldur hitt, að þeir eru að verða vitrari. Jfenn 
eru farnir að vita meira en þeir vissu áður. Þeir voru lengi börn að 
andlegum þroska, en nú eru þcir að vaxa frá því. Þeir eru farnir 
að læra að lesa betur það, sem guð sjálfur heflr skrifað á klettana 
og allstaðar í bók náttúrunnar. 

Afleiðing þessarar þekkingar er sú, að ýmsar gamlar liugmynd- 
ir hafa gengið í gröf sína. Hugmyndin um að jörðin væri flöt, er 
nú dysjuð fyrir löngu, en í þess stað hafa menn fengið, ekki ein- 
tóma hugmynd, heldur vitneskju um meiri og fegurri og tígulegri 
heim, og liöfum vér vissulega enga ástæðu til þess, að harma yfir 
því. Allur þorri liinna svokölluðu vísindamanna og heilir hópar af 
iærðum og leikum, eru nú búnir að grafa biblíuna sem guðdómiega 
innblásna bók, menn geta ekki viðurkent hana sem aigilda reglu 
fyrir siðgæði manna; en í stað liennar höfum vér fengið hina miklu 
bók náttúrunnar, með miklu dásamlegri opinberun, og með hinni 
vaxandi þekkingn og skynsemi manna, getum vér æ betur og bctur 
þýtt og lesið þessa opinberun. Þessi hin nýja biblía er ritning, sem 
þroskast, sem heflr verið að þroskast síðan jörðin fyrst fór að skap- 
ast, og mun lialda áfram að þroskast eftir því, sem ár og aldir líða 
og eínlægt lærum vér betur og betur að lesa þessa undarlegu bók. 
Vér höfum gömlu bibliuna enn, en að eins sem bókmentasögu og 
þroskunarsögu Gyðinga og trúar þeirra; í henni lesum vér háfleyg 
orð spámanna þeirra og lífssögu manns þess, sem verða mun fyrir- 
mynd lieimsins um aldur og æfl. 



— 133 — 

Vér höfum kastað trúnni á syndafallið, á gjörspilling manna, á 
liið logandi víti, þar sem sálir syndaranna áttn að brenna um alla 
eilíf'ð án þess nokkur dropi vatns væri til þess að kæla tungu þeirra. 
En í stað þessarar voðakenningar höfum vér orðið þess vísari, að frá 
því sköpunin byrjaði hefir líflð, vitið, trúin, mannkynið verið að 
stíga af einni tröppunni á aðra, og einlægt af lægri á hærri tröppu. 
í stað þess að falla, hefir maðurinn einlægt verið að hefja sig upp, 
þangað til hann loks finnur það, að bann er barn f'öðursins á himn- 
um, þó að það sé enn þáekki opinbert, hvað hann verða muni. Er 
það ekki miklu betra, er það ekki fagnaðarboðskapur sem boðast 
ætti öllum þjóðum? Gamla hræðan um helvíti, er bibiija ein. 

Stundum kemur það fyrir, að menn brígsla oss um það, að 
þessar nýju kenningar útiloki hugmyndina um guð, að hann hafiþá 
ekkert að gera framar, Þær útiioka hugmyndina um hinn grimma, 
he'ftuga Gyðinga-guð, það er hverju orði sannara, — um guð þann, 
sem kvelur börnin sín í eilífum vítisloga. En það ætti þó að vera 
sannaricgt fagnaðarefni fyrir heim allan, að geta kastað þessari 
hugmvnd, og vitað fyrir víst, 'að hún er ósönn. Vér ættum allir að 
gleðjast við það, eins og maður gleðst, er hann vaknar af vondum 
draumi. En. er það þá svo að vér séum búnir að tapa guði ? Ef að 
menn skilja guð svo, að Iiann sé í mannslíki og sitji einhverstaðar í 
hæðum himnanna í hásæti sínu, þá getum vér sagt, að sú hugmynd 
sé dauð, sá guð genginn í gröf sína. En sá guð, sem vér höfum 
fundið, er miklu veglegi'i, meiri og dýrðlegri, en þcssi gamla liug- 
mynd, meiri en svo að honum verði Iýst. Jesús Kristur lýsti honum 
be.st, er liann sagði: “Guð er andi, og þeir sem tilbiðja hann, eiga 
að tilbiðja hann í anda og sannleika.” llann er andinn í allieimin- 
um, og eins og andi mannsins, sem cr að eins neisti af guðs anda, 
opinberar sig eða veldur hreiíingum hvers einasta vöðva í likama 
mannsins. cins opinberar guðs andi sig f 'hverri smáögn alheimsins. 
Hann cr lífið, afiið, hugsunin, ás'in, hjartað íöllum liinum víða heimi. 
Aldrei áður fyri'i höfum vér haft eins ástæðu til þess að segja: “Ég 
trui á guð,” sem einmitt nú, því að nú erum vér fyrst farnir að 
þekkja heim, sem er verður þess og samboðinn því, aö vera bústað- 
ur liins oilífa anda; nú er það fyrst, en ekki f'yrri, að vér crum 
farnir að hafa hugmvnd um guð, scm cr þess vcrður, að búa í þess- 
um nýja alhcimi. 

Enn er oss brígslað um það, að með því að bylta öllu þessu 
góða, gamla um koll, þá höfum vér eyðilagt trúna á Jesúm Krist. 
Það er víst, að vér höfum kastað trúnni á guðinn Krist, sem full var 



— 134 — 


af ókleifum mótsögnum og ómögulcikum. Vér trúum ekki að hann 
hafi tekið á sig syndabyrði allra manna til þess að bera ]?ær upp á 
krossinn og kvitta fyrir þær. En aftur höfum vér í Jesú Kristi 
fundið bróður, og vin, mann, sem reyndar var ekki fullkominn, 
ekki svo að óinögulegt sé að setja út á kenningar hans og lif, en þó 
mann, sem var svo langt á undan'tíma sínam, á undan okkar tíma, 
að hann getur verið oss”huggari, fræðari, vinur, fyrirmynd og leið- 
togi. Hann heflr sýnt oss með dæmi sínu, hvað hátt góður maður 
getur komist, hann heflr sýnt oss, að maðurinn getur tilbeðið guð í 
anda og sannleika og lifað samkvæmt því, svo að menn geta sagt 
eins og Kristur: “Ég og faðirinn erum citt.” Vér höfum því ekki 
forkastað Kristi, heldur höfum vér fært hann niður af stalli þeim, 
Sem skurðgoðadýrkendur hafa sett hann á, og búið honum bústað í 
hjörtum voram, sem einum af hinum mörgu pislarvottum sannleik- 
ans. 

Þegar vér lítum yflr þetta, þá sjáum vér hvergi ástæðu til þess, 
að syrgja það, er vér höfum felt í burtu, heldur miklu fremur að 
gleðjast. Vonin um hina góðu komandi tíma er nú svo rík í hjört- 
um vorum, að vér sjáum, að vér erum rétt að byrja lífið; það blasir 
móti oss með öllum sínum óendanlegu möguleikum. 

Alt fyrir þetta megum vér þó ekki láta augun aftur svo að vér 
sjáum ekki það sem er. Vér köllum oss mentaða, en alt í kring um 
oss eru þó menn og konur, sem eru lítið æðri en dýrin. í þessari 
stöðugu framsóknarbaráttu heimsins, baráttu mannkynsins að kom- 
ast á æðra andlegt stig, hafa gáfurnar, heilinn, hæfileikarnir tekið 
miklum þroska. En gáfur einar bera ekki vott um, að maðurinn 
standi á háu andlegu stigi. Vér getum hugsað oss mann með mikl- 
um hæfileikum, kænan og djarfan, en ef að hann þá um leið er dýrs- 
legur, munaðargjarn, lostafullur, eigingjarn svo að hann elskar sjálf- 
an sig meira en nokkuð annað, þá er hann í rauninni ekkert annað 
en stórt dýr, skaðlegt og hættulegt. Ef að vitinu eður gáfunum 
ekki fylgir kærleiki til mannanna, til hins fagra og góða, þá getur 
það ekki lyft manninum upp á æðra andlegt stig, það getur að eins 
gert hann að stóru hættulegu dýri, en ekki meira. 

Þessi þroskun heilans, sem stundum er svo vanbrúkuð, er þó í 
rauninni hið fyrsta stig til mentunar mannsins. Hið annað stig til 
þess að menta hann, er það, að finna í hjarta sínu hreina sjálfselsku- 
lausa ást til annara manna, ást sem komi í Ijós í því, að auðsýna 
öllum réttlæti og sanngirni. Þessi ást þarf að ná út fyrir familiuna, 
út fýrir vinahópinn, út fyrir þorp það eða borg eða land, sem menn 



— 135 — 


byggj a ; menn þurfa að flnna í lijarta sfnu löngun til þess, að verða 
öllu mannkyninu til blessunar. 

í þessu tilliti heflr heimurinn óneitanlega tekið mikíum fram- 
förum. Það eru til bæði menn og konur, sem gnæfa hátt yflr þorra 
mannkynsins, sem hafa eins og drukkið í sig neista hins guðdómiega 
kærleika. 0g hjá þeim sjáum vér fyrirmynd fullkomnunar manns- 
ins ; þeir eða þær sverja sig í ætt við hina guðdómlegu sál. En 
enn þá er allur þorri manna lítt þroskaður í þessa stefnu, eða ekki 
nema að nokkru leyti. Vér þurfum því að losna við ástina á sjálf- 
um oss, losna við eigingirnina og ná öðru æðra stigi. Vér þurfum 
að læra hina fullu þýðingu orðsins: kærleikur. Vér þurfum að 
læra að beita kærleikanum í lífinu, læra að virða réttindi annara, 
farsæld þeirra og vellíðan. Meðan vér hugsum að eins um sjálfa 
oss og vinnum að eins fyrir sjálfa oss, þá erum vér á sama stigi og 
dýrin. Vér búumst ekki við öðru af dýrunum, en að þau hugsi um 
sig, elski sig sjálf meira en alt annað, þau hafa fæst at þeim komist 
hærra, nema í einstöku tilfellum. En maðurinn stendur í rauninni 
ekki hærra siðferðislega, meðan lmnn stjórnar ekki fýsnum sínum, 
girndum sínum, meðan hann heflr ekki fullkomið vald yflr sjálfum 
sér. Hann þarf að læra það, að breyta svo við aðra, sem hann vildi 
að aðrir breyttu við sig. Hann verður fyrst fyllilega þroskaður 
maður, þegar hann forðast það, að meiða eða særa aðra, að pretta 
aðra, skaða aðra, af því að hann flnnur, að hann vildi ekki að aðrir 
breyttu þannig við sig. Þessir og aðrir eins menn hafa verið til, 
bæði karlar og konur og þeir sýna oss, hvað vér sjálfir getum verið, 
ef að viljinn er sterkur og einlægur. 

Enn er eitt stig mannsins til siðferðislegrar fullkomnunar. Það 
er að kasta frá sér áhyggjum og búksorg, að metalítils glauminn og 
stríðið og baráttuna, heiminn, en keppa eftir hinu andlega, efltir sam- 
félaginu við hinn guðdómlega anda. Þetta er ekki draumur einn, 
heldur sannur veruleiki. Vér getum ekki öðlast þennan innri frið 
hjartans með því, að taka oss út úr baráttunni og glauminum, með 
því að ganga i klaustur eða setjast að á cyðimörkum. Það er hið 
innra í sjálfum oss, sem vér verðum að öðlast þennan frið, þessa ró 
og kyrð samviskunnar, mcðvitundina um, að vér vinnum mannkyn- 
inu til góðs, félagi því sem vér lifum í til góðs, guðsríki til eflingar, 
meðvitundina um, að vér séum eftir vorum veiku kröftum samverka- 
menn guðs að bæta mannkynið og gera það farsælla. Þessi með- 
vitund veitir oss innri frið og ánægju, gerir oss glaða og vonarfulla 
i þrautum og þjáningum, hún léttir á oss heimilisáhyggjum og gerir 



— 136 — 


það, að vér verðnm léttari, glaðari, færari að mæta lífinu og þraut- 
um þess í öllum mögulegum mynclum. 

Sem dæmi og fyrirmynd'höfum- vér hina mestu Sgætismenn 
heimsins. Og fy.rir þessa menn hefir dauðirrn enga ógnun í för með 
sér, hann er velkominn gcstur hvenær sem hann kemur. Hann er 
eins og sendiboði að sækja þá ; og flytja úr gömlum diýbýlum í önnur 
ný, og í þcssum nýju bústöðum hmummegin heidur maðurinn einlægt 
áfram að fulikomnast stig af stigi, tröppuaf tröppu. 

Vér þökkum þcr, elskulegi faðir, fyrir þennan möguleika til 
fullkomnunar mannlegrar sálar. Hjilpa þú oss til þess, að halda 
einlægt áfram og upp á við, að líta ekki aftur, en horfa einlægt fram, 
að keppa eftir samfélagi við þig, að öðlast einlægt meira og meira 
af þínum guðdómlega anda. • 

-— # --- 

MÓTSAGNIR BIBLÍUNNAR. 


Þeir eru sumir til cnn þá, sem ekki mega heyra það, að til séu 
mótsagnir í bibliunni. Ilugsun þeirra ei’ áð nokkru leyti rétt, því 
þeir finna það, að guðdómlegt orð hlýtur æfinlega að segja satt, í 
því getur engin mótsögn vcrið, því að þá væri það ekki sannleikan- 
urn samkvæmt. En þetta, að segja, að í biblíunni scu engar mót- 
sagnir, það scgja rnenn annaðhvort fyrir þá sök, að menn þckkja 
ekki innihald hennar nægilega, eða af einhvsrjum enn verri ástæð- 
um. Því það má sýna fram á þann ógna fjölda af mótsögnum í 
henni, að hverjum sem nokkuð gætir að þeim, getur ekki komið til 
hugar, að trúa því, að hún sé guðdómlega innblásin bók, því að 
þessar mótsagnir sýna það og sanna, að liún getur ekki verið það, 
getur ómögulega verið guðdómlegt rit. Það er hafla undarlegt, að 
menn skuli ekki almennara en verið hefir, hafa tekið eftir þessu. 
Það er eins og mcnn hafi látið teyma sig blinda á báðum augum, eða 
þá að menn virði að vettugi allan sannleika, og skirrist ekki við að 
telja það heilagan, guðclómlegan sannleika, sem annaðhvort er bull 
og endileysa, eða er sannleikanum.alveg mötstríðandi. 

Til þess að sýna það, að þetta or ekki tekið úr lausu lofti, skul- 
um vér hér koma með nokkur dæmi úr ritningunni, og þegar þau 
eru komin öll, mun einhverjum finnast nóg um þá fjársjóðu íþessari 
bók, sem þeir hafa alt til þessa bygt á sáiuhjálp sína. 

Jóh. 4:, 24. segir, að: gíið sé andi ólíkamlegur, og hefir hann þá 


137 


engan líkama eður limi. En 1 2. Mós., 33., 20.—23., er guð sjálfur 
að tala við Móses og segir, að hann megi ekki sji auglit sitt, og 
segist svo skuli “byrgja liann með hendi sinni,’’ en jxgar hann sé 
kominn fram hjá, mcgi Móses sji á bak honuin. Þarna er guð lát- 
inn tala-, en til þess þarf' líkamleg málfæri, hann heíir hendi, hann 
hefir auglit, liann hefir bak, en það vita menn ckki til að ólíkamlcg- 
ir andar liafl. I Orðskv. Salorn., 15, 3, er sagt að guð hafl augu og 
séu þau alstaðar ; hji Esaias hefir hann munn, hendur, armlegg, 
cyru, varir og tungu; bjá Jeremias heflr guð liönd og arm ; hj.i Ese- 
kiel er guð í mynd manns, hefir mitti eður lendar og lýsir af mynd- 
inni. Móses segir hann hafl hjarta og lætur hann draga anda. 
Jeremias segir að hann hafi nasir, og Daniel segir hann hafl liár. 

Þegar vér nú búum oss til mvnd eftir lýsingu þessari, sem tek- 
in er úr guðs óskeikanlega innblásna orði, þá sjáum vér fyrir oss 
persónu með höfði og augum, eyrum, nösum, munni og tungu vör- 
um og hári á höfði með augliti eður andliti, sem aðrir menn, baki 
eður hrygg, lendum og mitti, handleggjum og höndum og með 
flngrum, með lijarta, lungum og öðrum líffærum, og með fótum sem 
aðrir menn. Og þegar vér svo lítum til þess, cr guð glimdi við 
Jakob forðum, að hann kom á fund Abrahams og át með honum og 
drakk, þá höfum vér fengið hugmynd um Gyðingaguðinn. Vér 
sjáum þá að Gyðingar hafa hugsað sér guð sem mann, og er þá ekki 
að furða, þótt þeir létu hann hafa mannlega hæfileika, mannlega 
breiskleika, létu liann vera ýmist kátan og glaðan, eða hryggan og 
sórgbitinn, létu hann reiðast og iðrast, létu hann sitja í hásæti á 
himnum uppi, létu hann koma og fara hingað og þangað, létu hann 
eignast son við konu einni, og létu hann svo lifa á jörðunni sem 
mann, líða og þjást og'Ioksins deyja scm mann, þó að þeir við ná- 
kvæmari hugsun hefðu hlotið að sjá það, að guði var með öllu ó- 
mögulegt að deyja. 

Af þessari lýsingu ritningarinnar á guði stafar og það, að á 
myndum frá tímum miðaldanna er guð málaður sem gamall æru- 
verður öldungur, með síðu, hvitu skeggi. Og enn má oss víst reka 
minni til þess, að á barnsaldrinum og lengi frameftir, þegar vér 
hugsuðum oss guð, þegar vér biðum til guðs, þá hugsuðum vér oss 
hann, ég held undantekningarlaust, sem mann. 

Þessi lýsing ritningarinnar á guði gctur ómögulega komið sam- 
an við þá hugmynd, að guð sé ólíkamlegur andi. Því að líkama- 
laus andi getur ekki haft líkama, Það eru fábjánar einir scm geta 
sagt slíkt í fullri meiningu. 



— 138 


Það lærdómsríka í þessu er það, að guðsmyndin heflr verið að 
þroskast, liún lieflr verið ófullkomnari á dögum gömlu Gyðinganna, 
en hún er orðin þegar á dögum Jóhannesar, og enn er hún orðin 
fullkomnari á vorum eigin dögum, því að nú eru prestar fallnir frá 
þessari líkamlegu hugmynd, en til þess að revna að hanga á ritn- 
ingunni og verja bókstaflegt gildi hennar, segja þeir, að þessi nöfn 
á vissum líkamspörtum guðs séu “symbolisk,” og eigi að tákna eig- 
inleika hans ; en þeir gæta þá eigi þess, að með því að segja þetta 
neita þeir bókstaflegu giidi biblíunnar. 

Um aliar aldir heflr hver þjóð búið sér til sína éigin hugmynd 
um guð, og hugmyndirnar hafa æflnlega verið eftir því andlega 
þroskastigi, sem þjóðirnar hafa Verið á. Öðruvísi heflr guð aldrei 
opinberað sig fyrir mönnunum. 

. í Efesusbréflnu sjáum vér, að guð á að vera allstaðar nálægur 
“yfir öllu, um alt og í öllu”; en í Iíabakuk, sem uppi var löngu 
fyrri “kom hann frá Teman, frá Paramsfjalli.” Þarna er mótsögn, 
því að ef að guð var allstaðar nálægur, þá þurfti hann hvergi að 
koma að. í 2. bók Mós., er guð látinn stíga ofan á fjallið Sinai; í 
4. bók Mós. kom guð ofan í skýinu og seinna í sömu bók, kom drott- 
inn niður í skýstólpanum og gekk í dyr samkundutjaldsins og kall- 
aði. Þetta, að guð þurfl að færa sig til á þá staði, þar sem hann ekki 
hefir verið áður, sannar ekki að hann sé “yfir öllu, um alt og í öllu” 
heldur hið mótsetta, og er þetta því stórkostleg mótsögn. 



GrlLDI GrAMLATESTAMENTISINS. 

(Athugasemdir við “Aldamót” 1893.) 

Framh. 

Þar næst minnist séra Friðrik á Jakob gamla. Það er ekki 
gott að eiga við hann, karlinn, ekki gott að neita því, að hann hafl 
verið brögðóttur og refjóttur að upplagi, cnda játar séra Friðrik það; 
— hann er unitari þar. Ilann viðurkennir að Jakob tæli bróður 
sinn. Vér unitarar erum séra Friðrik þar hjartanlega samdóma. 
En svo heldur séra Friðrik áfram og fer að verja glímu Jakobs við 
guð. Vörnin er reyndar nokkuð óijós; í fyrstu lítur svo út scm 
hann hafi ætlað að fara að sýna mönnum fram á, að Jakob hafi nú 
ekki glímt við guð sjálfan, en þetta hafl að eins verið líkingarfull 
dæipisaga. En þetta cr þó heldur unitariskt, og því kemur það 



- 139 — 


aldrei beint fram hjá höf., heldur segir hann, að Jakob vc”ði það 
smám saman meira og meira Ijóst, að það muni vera drottinn sjálfur, 
og “að drottinn hafi snortið mjöðm hans.” En ef að vór eigum að 
taka þetta sem dæmisögu,—og það gerum vér unitarar,—þv. er bók- 
stafiegum innblæstri um leið hrundið. Þetta hefir séra Friðrik séð, 
og samkvæmt skoðunum kyrkju sinnar hlaut liann að taka þctta 
sem saunan viðburð, er um leið ætti að tákna vanmátt mannkynsins 
að stríða á móti guði. En þessi tvöfeldni dugar ekki; það er ekki 
rétt að dylja menn þess, að þetta er eitt af þeim dæmum, sem sýna, 
hvaða hugmyndir Gyðingar höfðu um guð sinn, samskonar dæmiog 
þogar guð kom til Abi aliams og át með honum og drakk, samskon- 
ar dæmi og þegar heilagur andi yfirskygði Maríu, og mörg fleiri. 
Gyðingar hugsuðu sér guð í mannsmynd, en f'undu þó um leið, að 
sú hugmynd var ófullkomin, og þvi voru hinir vitrustu menn þeirra 
að reyna að koma inn hjá þeim trúnni á andlegan guð. Mönnum 
þarf' því ekki að bregða í brún, þó að surnir Gyðingar trúi á likam- 
legan guð, en sumir á andlegan guð. Það sýnir að cins þroskun 
guðshugmyndar þeirra. Þeir sem trúðu á andlegan guð, voru komn- 
ir iangt á undan hinum, sem trúðu á líkamlegan guð. Trúin og 
guðshugmyndin heflr þroskast þannig hjá hverri einustu þjóð. 

En það skrítna við þessa skýringu séra Fr. á glímunni er það, 
að fyrst er hann unitariskur, en svo fer liann, neðarlega á bls. 49., 
að halda því fram, að það sé ckkert undarlegra en aðrar opinberan- 
ir guðs, þó að hann færi þarna í áflog við Jakob ! Vitanlega, ein 
likamieg opinberun guðs er ekkert undarlegri en önnur. En livað 
væri nú undarlegt við það, ef að vér hittum mann á förnum vegi, 
réðumst á hann, og ef að vér yrðum undir, þá þætti oss það minkun 
og til þess að draga úr ósigri vorum, segðum, að vér hefðum verið 
að glíma við guð sjálfan. Vér höfum alt að cinu mikla ástæðu til 
þess, að segja, að liinn eða þessi, scm vér höfum flogist á við, hafi 
verið guð, eins og Jakob gamli, einkanlega hafl skuggsýnt vcrið. 
Hvað væri undarlegt við það, þó að klerkar, sem eiga andiega 
giímu við Ingersoll og æflnlega verða undir, segðu þá sér til máls- 
bóta, að þeir liefðu verið að glíma við guð þar sem Ingersoll var ? 
Þetta er alveg samskonar, cins og að láta Jlaríu segja það löngu eft- 
ir fæðingu Krists, að guð hafi verið faðir að honum. 

Þegar séra Fr. segir, að Jakobs-glíman haldiáfram meðan heim- 
urinn standi, þá er hann unitariskur. En þar sem hann í sömu and- 
ránni talar um guðlastanir vor unitara út af henni þessari glímu, 
þar kemur meira fram góðiu' yiiji hans en vit, Ilann er oss sam- 



— 140 — 


dóraa öðru veifinu. að þetta sc dæmisaga, og heldur því þó frara, að 
vér guðlöstum, er vér köllum það dæmisögu ! 

En svo rekur séra Friðrik sitt prestlega smiðshögg á þetta, er 
hann segir, að þessi glíma eigi að fyrirmynda grasgarðspísl Krists. 
Vér getum alveg eins sagt, að slagur þeirra Hrungnis og Þórs eigi 
að fyrirmynda grasgarðspísl Krists eins og þessi glíma. Það er ekki 
einn stafur í dæmisögunni, sem hendi A það, onda er séra Fr. sjálfur 
búinn að útskýra hana á alt annan hátt. Það má alt að einu segja 
einhverja vitleysu, t. d. að steinninn só auga, hesturinn mús, séra 
Fr. refur, eins og að koma með þetta bull. 

En nú kemur kórónan í öllum fyrirlestrinum! Eg ætlaði varla 
að trúa augum minum þegar ég las það : ég fór að gæta að, hvort 
klerkurinn væri nú farinn að spauga. En ég færðist brátt úr skugga 
um það, að honum var rammasta alvara. Það er þetta: “Ef sagt 
befði verið frá henni (næturbaráttunni) á rnáJi hinna fyrstu manna, 
hve mundi ekki sú frásaga hafa orðið lík þeirri, er vör hér höfum 
íyrir oss ?’’ ]íg lield að séra Fr. hafi hlotið að taka þennar. fyrírlest- 
ur upp eftir einhvern ærðan guðfræðisbullara. Eg trúi ekki, að 
hann sé svo “blánkur” að ímynda sér annað cins og þetta sjálfur. 
Að segja frá glímu þessari á máli liinna fyrstu manna ! Ætli það 
liafi verið hebreska eða enska eða íslenska ? Hvernig skyldi mál- 
fræðin liafa verið hjá hinum fyrstu mönnum ? Höfðu þeir föllin öll, 
nefnifail, þolfall, þágufall, eignarfall ? Höfðu þeir allar hinar latn- 
esku beygingar sagna, hluttokningarorð liðins og núlegs tíma? Eða 
kanske þeir hafi haft aoristan hinn gríska líka. 

Að bcra þet'.a fram, sem séra Friðrik gerir, bendir á, að hann 
skoði eða trúi, að maðurinn hafi verið fullkominn I fyrstu, þegar 
hann fyrst kom á jörðina. Til þess að tala fullkomlega gott mái, 
þarf maður að hafa málfræðislega þekkingu, og þá ciga forfeður 
vorir hinir fyrstu að hafa vcrið skapaðir með fullkominni málfræð- 
isþekklngu ! Þessari fullkomnu málfræðisþekking hlaut og að vei'a 
samfara fullkomin þckking í öliu öðru, enda kennir kyrkjan það. 
En þekkir séra Fr. ekkert til vísinda hinna nýrri tíma? Þekkir 
hann ekkert til “prehistoric Archæology” (fornfræði um tímann á 
undan sögutímanum ?) Þekkir hann ekkert til “anthropology” 
(mannfræði) ? Þekkir hann ekkert til “eomparative Philology” 
(samanburðar málfræði)? Þek ! -ir hann ekkert til þcss, cr málfræð- 
ingurinn Max Muller og fieiiá hafa ritað um upphaf tungumálanná ? 
Veit hann ekki, að Mullcr hefir rakið orðmyndir í einhverju liinu 
glsta tungumáli er nieun þekkja,—sanskrít,—upp fcil nokHurra rótar- 



— 141 — 


orða, þannig, að öll orðin í raálinu lieirafærast til einna hundrað rót- 
arorða, og því um leið sýnir það, að í málinu hafa á einum tima ekki 
verið fleiri en hundrað orð ? Yeit hann ekki, að allir visindamenn 
sera færastir eru að dæma um það, eru á einu máli um, að málin í 
fyrstu hafi að eins verið liljóð og bendingar, en svo hafi orðin smára- 
saman myndást fleiri og fleiri um marga tugi þúsunda ára. Mér 
liggur við að gefa upp alla yíirskoðun fyrirlestursins við þetta. Að 
fást við aðra eins dðmadags vitlevsu og þetta, er ekki gjörlegt. 

Næst segir höf. fyrirlestursins, að “dæmi Jakobs sé eitt hið dá- 
samlegasta af öllum liinum fögru dæmum gamlatestamentisins.” 
En ef að vér segjum nú, að dæmi Þórs og Hrungnis sé eitt hið dá- 
samlegasta í öllum hinum lielgu bókum heimsins, væri það meiri 
fjarstæða en þetta ? Eða ef vér segjum, að glima Ingersolls við 
prestana sé hin dásamlegasta opinberun guðs, því að þar glími sann- 
leikurinn við lygina, lygin verði undir þar sem prestar bera ætíð 
lægra hlut fyrir Ingersoll, eins og bragðarefurinn Jakob varð undir 
fyrir guði. Guð kemur fram se;n persóna í mynd og líkingu Inger- 
solls og hrekur prestana, sem afbaka guðs orð ? 

Sem dæmisaga er sagan góð og vér getum lært af henni. En 
þegar hún er gerð að sögulegum viðburði, þegar guð þarf að iáta 
augrakalla Jakobs ganga úr liði, til þess að fella hann, þá er þaðað 
niðurlægja guð. ' En oss skyldi nú ekki koma á óvart, þótt klerkur 
segði oss Ijúga þetta altsaman, og segði að hann hefði aldrei skrifað 
þetta. En þarna stendur það svart á hvítu í fyrirlestrinum. 

Þá kemur nú siðgæðis og kærleikshugmynd hinnar lútersku 
kvrkju og lderkanna í Ijós, er þeir halda þvi fram, eins og hér er 
gert, að “eitt af því, sem beri allra sterkastan vott um guðlega anda- 
gift cða guðlegan innblástur, séu Davíðssálmar.” Þetta er furðu 
djarftega sagt, og vér ætlum oss að fara sem fæstum orðum um það. 
Það er eins og vakað hafi í huga höf. hin gamla hugsan Rómverja, 
er þeir voru orðnir aðþrengdir mjög. Þá var það, að einn mikill 
maður þeirra sagði: “Una salus victis nullam sperare salutem.” 
[Hin eina velferðarvon hinna sigruðu er sú, að vænta sér engrar vel- 
ferðar). Það er ofdirfska þetta, að taka Daviðssálma og segja, að 
þéir séu hinn Ijósasti vottur guðdómlegs innblásturs; en máske hefir 
það verið gert tii þess, að menn skyldu því síður taka eftir því, að 
þeir eyðileggja allan guðdómlegan innblástur. En nú skulum vér 
skoða þenna guðdómlega innblástur Davíðs. Davíð gamli er að 
tala um óvini sína og svo hefur hann upp raustu sína og ákallar guð 
með brennandi bænarorðum í liinum 109. sálmi. þau eru á þessa leið: 



— 142 — 

“Set þann óguðlega yflr hann (óvin Davíðs) og satan standi 
lionum til hægri handar. Frá dómi gangi hann sekur og hans bæn 
verði að synd ! Hans dagar verði fáir; annar fái hans embætti; 
lians börn vcrði föðurlaus og hans kona verði okkja. Hans börn 
flakki um kring og leiti sinnar nauðþurftar, langt frá þeirra auðu 
bústöðum. Okurkarlinn nái í alt, sem hann á og fitlendir ræni hans 
eríiði. Enginn sé sá, sem hafl elsku til hans og enginn aumkist yflr 
hans munaðarieysingja. Niðjar hans verði upprættir; i öðrum lið 
verði nafn þeirra afmáð. llans feðra misgjörða skal minst verða 
fyrir drottni og syndir hans móður ei verða afmáðar. Þær skulu 
ætíð verða fyrir drottni. Hann iklæði sig bölvuninni, sem f'ati; hún 
renni inn í hans iður sem vatn, og í hans bein, sem viðsmjör. Ilún 
verði honum sem fat, er hann íklæðist og sem belti, er hann ætíð 

umgyrði sig með. Þessi verði laun rninna mótstöðumanna-- 

drottinn aðstoða þú mig, bjarga mér. — Og í G9. sálminum biður 
hann guð, að “úthella sinni bræði yflr þá, að láta þá bæta sekt á 
sekt og ekki komast til guðs réttlætis, að láta þá verða afmáða af Iífs- 
ins bók og ekki tekna í tölu hinna ráðvöndu.” 

Eg held að ég nenni nú ekki að vera að taka til fleiri dæmi af 
þessum “allra sterkasta votti um guðlegan innblástur” en nóg er þó 
til af þeim. Þetta ætti að nægja til þess að gefa sýnisliorn af guð- 
dómshugmynd, kærleikshugmynd og réttlætishugmynd klerkanna. 

Ég hefl stundum sagt, að ég tryði þvi varla að nokkur maður 
gæti verið svo djöfullega hatursfullur og heiftúðugur, ao hann ósk- 
aði óvinum sínum eilífra kvala. En nú sé ég, að mér hefir skjátlast 
í þessu, því að þarna stendur Davíð innblásinn af guðs anda, talandi 
þau orð, sem guð sjálfur leggur á tungu hans, hugsandi þær hugs- 
anir, sem guð sjálfur liugsar í sálu hans, þarna stendur hann bölv- 
andi, ragnandi, ausandi liinni grimmustu heift og bræði yflr óvini 
sína, biðjandi guð á himni, að hefna sín á þeim, drepa þá, kvelja þá, 
hefna sín á börnunum saklausum, mæðrunum saklausum, á ekkjun- 
um og munaðarleysingjunum, og ekki nóg með það að kveija þá 
og pina að pressa af þeim tárin og veinin, nei lengra á hún að ná 
hegningin. Þeir eiga að strikast út úr lítsins bók, éilíflega eiga 
þeir að kveljast, aldrei, aldrei að eilííu mega þeir takast í tölu 
hinna ráðvöndu. Vér sjáum strax að þetta er maðurinn, sem her- 
tók “borgir Ammonssona” og lét svo taka fangana, höggva þá með 
öxum, saga þá í sundur með sögum og herfa þá niður í jörðina með 
járnherfum. Hugsum oss, að vér komum þar að, sem hópur manna, 
nokkrar þúsundir karla kvenna og barna eru bundnar saman liggj- 



— 143 — 


andi íi jörðunni, hljóðandi og veinandi, og biðjandi guð á himnum, 
gð líkna sér og frelsa sig frá þessum ósköpum, sem þeir vita að fyrir 
sér liggi, mæðurnar sjá þegar í anda börnin sín slitin í sundur á 
göddum jámherfanna, því að þarna stendur heil fylking af uxum, 
sem draga járnherfl, er eiga að ganga yflr fólkið, yfir mennina, yflr 
konurnar, yflr börnin. Ég vil ekki fara fleirum orðum um þetta, 
það er svo voðalegt. En guð heyrir ekki bænir þeirra, því að hann 
hefir innblásið Davíð, að hann skyldi fara þannig með þá, eins og 
hann innblés honum orðin í 109. og 69. sálmi. 

Þetta er nú hinn guðdómlegi innblástur, sem klerkarnir eru að 
verja, sem þeir eru að innræta söfnuðum sínum. Þetta er hin 
fylsta hugmynd þeirra um réttlæti og kærleika ! A þennan hátt 
eigum vér að búa saman hver við annan ! Þessum hugsunarhætti 
eru safnaðarmenn þeirra lútersku klerkanna að halda við; þeir 
styrkja hann með íjárframlögum, styrkja hann með því, að standa í 
söfnuði þeirra, styrkja hann með því, að láta þá fræða börnin sín 
upp I þessari svívirðilegu guðlöstun. 

- $ - 

KAFLAR ÚR BRÉFUM. 

(Til ritstj. eða ráðsmanns Dbr.) 

[Vér birtum i síðasta blaði nokkra bréfkafla um álit manna víðsvegar 
um Daosbkún og stefnu hennar. Það er áform vort að halda því áfram 
í hverju blaði, þegar eitthvað þess konar er fyrir hendi. Kaupendur gerðu 
oss greiða með þvi, að senda oss í fáum orðum álit sitt um blaðið, með þeim 
útásetningum, er þeim þykir við eiga. Vér birtum ekki nöfn bréfritanna.] 

Spanish Fork, 30. Sept. 

.Marga fýsir að sjá og lesa Dagsbrún, og margir hafa látið í ljósi 

að sér likaði hún vel, og dreg ég þá ályktun af því, að kaupendur smá- 

f jölgi hér eins og annarstaðar.Frágangurinn á Dagsbrún líkar mér 

vel.Samanburðurinn á ættartölu Krists, eftir þá Matth. og Lúkas, 

er lireina afbragð. 

Wcst Selkirk, 10. Okt. 

.Ágætlega likar mér Dagsbrún, einkum síðan þið fóruð að gefa 

hana út þar ofra.Skyldi ekki Garða-prestinum volgna uodir uggum. 

ef hann les athugasemdirnar um ruglið hans í Aldamótum ?.Eða þá 

ættartalan ! Það er skýrt og gott dæmi upp á guðlegan innblástur og 
samkvæmni biblíunnar. 

Gimli, Man., 12. Okt. 

.Ég les ekkert blað með eins mikilli ánægju og Dagsbrún. 

Ég skil ekki i öðru, en að hún lyfti orþódoxu-trúardulunni frá augum 













hvers ínaims. sem les hana með atln'gli, og sem annars er hœgt að sann- 

færa. 

Samii d o'n , September ’95. •' 

.En sú Únítaratrú, sem þar er boðuð, er alt öðruvísi að áferð og 

útl ti en liin gtiðlastandi viðrstyggð, sem borin or á borð fyrir fólk í Dags- 

brúu og þesskonar ritverkuin.. 

[Þar koin iiú heldur en ekki “hljóð úr horni,” piltar ! Það er na?ri i 
eins og Winnipeg-páfinn hafi einhvcrn ýmigust á Dagsbrún ! Ojæja, hon- 
uin er vorkun, tötrinu, “sannlerkanum verður hver sárreiðastur." Betta 
fyrir liann samt, að láta Sigtrygg ‘ leppa” skamtnirnar til vor framvegis, 
eins og fyrri.J 


TIL MINNIS. 


Eftirfylgjandi menn hafa góðfúslega lofað, að liafa á hendi útsölu 
og innköllun fyrir Dagscrún hver í sínu bygðarlagi : 


Minneota, Minn.: 

Mr. G. A Dalmann, 
Hallson N. Dak.: 

Mr. Thorl. Thorfinsson. 
Mountain, N. Dak.: 

Mr. Björn Halldórsson. 
Mr. Br. Brynjólfsson. 
Pembina, N. Dak.: 

Mr. B. F. Jósafatsson. 
Spanisli Fork, Utah : 

Mr. Einar H. Johnson. 
Seattle, Wash.: 

Mr. Gfísli Sæmundsson. 


Victoria, B. C.: 

Mr. Ásgeir J. Lindal. 
Tindastóll, Alta : 

Mr. St. G. Stephansson. 
Selkirk, Man.; 

Mr. Baldvin Helgason. 
Westbourne, Man.: 

Mr. Ingimundur Ólafsson 
Húsavík, Man.: 

Mr. Stefán Ó. Eiríksson. 
Hnausa P. 0., Man.: 

Mr. Sigtpiður J. Vídal. 
Hecla P. 0., Man.: - 


Mr. Páll Jakobsson. 
Kaupendur vorir geta því greitt andvirðið, annaðhvort til þessara ofan- 
greindu manna, eða sent það, í Registered Letter eða P. 0. Money Order , 

1 ' ‘ 11 Pjetavssonar. 

*P. 0. Box 305, Winnipeg, Man. 


beint til 


M. 


Margir eiga enn óborgað þetta ár Dagsljrúnar. Oss liggur á skilding- 
um um þessar mundir. Látið því ekki dragast lengur, góðir drengir, að 
senda oss dollarinn. / day er betri tími en d morgu.t. 


Inn á hvert einasta heimili á Dagsbrún að komast. 4 fylgirit ókeypis. 
Útsölumenn ! gleymið ekki þessu. — Næsta blað kemur út innan 10 daga. 


Gefið út af Únítarasöfnuðinum í Winnipeg. 
Ritstjóri : Magnús J. Skaptason. 

648 William Ave. 

Féhirðir og afgreiðslumaður : Magnús Pétursson. 
601 Ross Ave., Winnipeg. 


Heimskringla Prtg. & Puhl. Co. 







